WikipediA 

Icyarabu 


Ururimi rw’Icyarabu (icyarabu: cyangwa m ni ururimi rw’abarabu n’urwa Aligeriya, Arabiya 

Sawudite, Bahirayini, Cade, Eritereya, Irake, Isirayeli, Jibuti, Katari, Komore, Koweti, Libani, Libiya, Maroke, Misiri, 
Moritaniya, Nyarabu Zunze Ubumwe, Omani, Palestine, Siriya, Somaliya, Sudani, Tunisiya, Yemeni na Yorudani. 
Itegekongenga ISO 639-3 ara. 

Abayisilamu bazi ko icyarabu ari rwo rurimi rwera. Icyarabu ni ururimi rwa Korowani, igitabo mutagatifu 
cy’abasiramu. 


Contents 

Amagambo n’interuro mu cyarabu 
Imibare 

Inyuguti z’icyarabu 
Wikipediya mu cyarabu 


Amagambo n’interuro mu cyarabu 



. - Ammahoro. (mu gihe usuhuza umuntu, cyane cyane umusiramu) 


Ikarita y’icyarabu 


I (al -' Arabiyyah) 


■ J )/.... - Izina ryanjye ni .... 


Imibare 


■ je)') - rimwe 

■ ^*/l p[- kabiri 

■ £Im- gatatu 

■ - kane 

■ ZZ* - gatanu 

■ S^-gatandatu 

■ - karindwi 

■ - umunani 

*> 

■ - icyenda 


Inyuguti z’icyarabu 


d 

♦♦ 

6 

l 

d 

1' 

J 

J 

♦* 

♦ 

♦ 

L 

t 

£ 

b 

♦ 



Wikipediya mu cyarabu 


■ http://ar.wikipedia.org/wiki/v^iVL^A^ 1 


Retrieved from " https://rw.wikipedia.org/w/index.php?title=lcyarabu&oldid=72053 " 


This page was last edited on 5 January 2020, at 00:26. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 




































